


CAN NEWYDD, 


Y ; Y MODD. DYCHRYNLLYD 


Y TANIO 


* YN NGWAITH GLO'DINAS Y CYMER, 





i HU Gerllaw Pontypridd, 
i Ble ca'dd Deuddeg o Golliers eu Diwedd, 





AC AMRYW ERAILL EU CLWYEO, 
'Ar Ddydd Llun, y laf o Ionawr, 1944. 


Enwau ac Oedran y rhai a ga'dd eu diwedd; 


TWHomas, Rowlands 51, ai ddau fab, John. Iowland 14, 
David Rowland 9... Gadawodd wraig a phedwar o blant, 

“Thomas Morris 48, ai ddau fab, William Morris 17, 
i|. Lewis Morris 12. Gadawodd wraig a thrî o blant. 
David Job 93... Gadawodd Wraig a that, o blant. 
William Haeri 20. 
Daid Phillipi22. 
Edward Powell 21: 
T'honias Leyshon 11 
David Morgan 14. 

Oenir,ar ““Bryniau'r Iwerddon,” 


uw 








1. 


Neshewch y Cymry mwynion trwy'r De a'r Gogledd dir, 
I wrando trist alarnad sydd ganiad Tawn-o gur, 

Yn awr er poen a_thrallod trwyr ardal hynod:hor 

Ev loes f galon dyner, a braw i lawer bron; 











Trwm newydd sydd yn tramwy yn nechre'r flwyddyn DAN ì 
Mae llawer iawn mewn galar— Morganwg oll o*r bron : ì 

Rhyw erchyll boen a thrallod sy*n dyfod nos a dydd; 
Trwy Bontypridd ar Dainas mae pawb a*u bron yn brudd. 7 


9. 
Er hyn mae trefn rhagluniaeth uwchlaw pob deall dyn,» 
Am ddyben doeth damweinia* ni wyr ond Duw eihun. .., 
Er bod hwy weithiau'n chwerwedd a thrymedd ymaa thraw, *, 
Yr Arglwydd sy*n tevyrmsu, mae'r cyfan yn ei law. â 
A 


Ow! ow! hen angeu ingol echryslon boen a chri, 
Ca'dd lawer broli archoll oer ddyrnod genyt ti; | 
Rhoist faith esgorïaeth buan, hyll brofiad llawer bron, 
Chwanegaist at ein poenau yn nechreu'r flwyddyn hon. | 
5, Mi 
Sef mil wyth cant o flwyddi, chwe saith mlwydd gyda dwy'n Ê 
Oedd oedran Crist yr Arglwydd, ca'dd deuddeg farwol” bo 
glwy; 
Dydd Llun y cynta<o Ionawr, er galar dirfawr bwys, 
Aeth rhai'n i*w gwaith yn gywrain, fel Colliers dewrion 
dwys. 


o 


2. 








J 





G. 
Ond erbyn myned yno, er galar traethu 'rwyf, 


Y Damp yn fuan daniodd—i lawer rhoddodd glwyf; 
'Y tân yn gwau trwy'r celloedd, aruthrol drwg ei hynt, 
Gan chwythu glo yn ddarnau ac attal ffordd y gwynt. 


Y 


Fe glywyd twrf dychrynllyd gan bawb dros bellder maith, 
Arswydus oedd yr olwg; wrth edrych tua'r gwaith ; 
Sgrechfeydd y gwragedd ydoedd y ynadsain trwy' r holl cwm, 
'Roedd pawb mewn aeth a thristwch a'u calon fel y plwm. 


o. i 
| 
Âr ol i'r tân ehedeg, y sulphur codi wnaeth, Ap Hi 
A deuddeg o eneidiau a ddaliwyd yno'n gae :th; j 
Guieoth rhai'n eu dirfawr ymdrech i ddianc maes i gyd, u'i 


Ond Brenin Dychryniadau ddaeth atynt yn ei lid. 











ŴR Ê 





3. 


n 


Caw'd llawer iawn o honynt yn gorwedd yn 'r un man; 
O! olwg (pwy all draethu) arswydus ddaeth i'w rhan; 
Y plant yn wylo dagrau ger bron y tadau'n llu, 
A phawb yn ngafael angau,—pwy draetha fel y bu? 
10. 
Fe losgodd rhai o honynt yn nghanol fflamiau tân, 
A*r lleill yn mogi fyny a chwedi a((ro'u grân, 
Yn ddeuddeg celain farwol o dan y ddaear ddu: 
Pwy galon sydd na fhodda wrth glywed fel y bu ? 
1L. 


Yr olwg gafwyd arnynt yn nw helloedd be lawr, 
Fu'n agos a llewygu y rhaì sy'n fyw yn awr; 
Un rhyfedd yw rhamluniaeth, neu olwyn arfaeth Duw, 
Trwy dân a mogi hefyd mae'n symud dynolryw. 

12. 


Y gwŷr y borau hwnw yn g medel u gwragedd mwyn, 

Ychydig a feddyliwyd f'ai angeu; 'yn eu dwyn; 

A gadael gwych rieni wnaeth 'dirion feibion dwys: í 

Maent oll yn gwybod heddyw.foJU angau'n beth o bwys. 
13; 

Ond cyn y nos er dychryn cyfarfu rhai a loes, 

R nM tìawer yn cyrff marwol a therfyn ar eu hoes, 

A rhai ag esgyrn briwllyd, â da cael bod yn fyw: 

Ansicr ydyw'n hamser, “does neb a*i gŵyr ond Dw 


14. 


Y chweehed dydd, o Ionawr y cawd eu cyrff.i,gyd, 
Ac yn y dyddiau hyny 'r awd i'r trag 'wyddol fyd; 
'Roedd ysgrechfeydd feddyliuf o fewn y level lô 
Pan yn rhyfela 'g angau—pwy ddyn anghofîa'ir tro? 
15. 
Pwy ddyn all ddirnad meddwl rhai ddaeth ir lan yn fyw, 
Am gael y waredicaeth trwy ddoeth drugaredd Duw ; 
“Rwyf fel pe bawn yn meddwl fy mod yn clywed llef, 
“* 'Rwy'n diolch am fy mywyd i; Awdwr dar a nef. 
16. 


“Does dim ond tristwch calon trwy*r Dinas Cymar gu 
Ocli/neidio dwys.ac achwyn a WY yn mhob ty ; 








A. 






Y wraic ar ol ei phriod sy'n llefain yn ddiwad, 
OF plant yn dorcalonus g rwnant “ofyn am eu tad. 


17. 
Mae yno wragedd gweddwon a'u calon dan eu cur, 
Mewn aalae mawrae alaeth, a biraeth dyddiinihin 
Rhydd wiwlon blantamddifaid ochenaid oer a cl iwy tì; 


Mae'u mamau'n drwm eu calon ar ol eu meibion mwyn, 


18. 
| 'Roedd tri o'r dynion diwyd ca 'dd ddyrnod angau du * 
| Yn berclïen gwrageud gw eddaidd, rhai llonwedd yn mhob ; 
LU; Mm 
Gadawsant blant amddifaid ŷn ddigon oer eu cwyn, “ 
| Yn gyflym $ gwelsant golled ar ol eu tadau nwyn. 


a ' 
Aeth naw'o fechgyn ifuine i'r frag 'yddoldeb mawr, y 

| Yn mlodau 'u âyddîau. diddan.y torwyd hwynti lawr; 
. Mae tadaw rhai'n 'u mamau bob dydd mewn galar dwys, UO 
A'u brodyr a'i chwiorydd mewn hiraeth pena” pwys, ' « yo 


20. “Y 
"Does neball ddignad cyfl y gwragedd mwynion mad, 
Eu mheddwl am eu priod a'r plant ar ol eu tad ; 

Ond Duw a fyddo'n gysur i'r weddw ag i'r taw a, » 
Ac hefyd i'r a amddi faid fe' fydd yn'dud a brawd. 


i a, 

Boed Duw i| bawb o ) dylwyth ymeirwon oll i gyd 

Yn brysur amddiffynydd tra bo€nt yn hyn o fyd, 

A dysga hwynt i; th foli, a hyn heb unrhyw boen, 
<Nol By liŵy ga*nt ganu, Hosana byth 10 Dn ' HO 
aa, Y 
O byd dwn bawb: 'yn barod pan ddel y ddyrnod uUdwys, ' 
Pryd hyn bydd r haid i minnan fyn'd dan y zeufedd gwys; ì 

Ansicr ydyw'n hamser, 'imofynwn Grist yn hen, 

Ac yno nì gawn toli yr Argl wydd byth. Amen: 8 


— 


ŵ 





o. ; Richard Hughes, a'i cant, 


———— 





yd gnn Williams a Jones, Merthyr. 


Mn 


y 





